o 


• • • 




aqTdati 



Ang Paniniwalang Islam 
para sa mga Baguhan 




Mashhoor Muhammad AlSuhaib 









o 


o 




C5 


•* V ** 
♦♦ 


ANG AKING PANINIWALA 



Ang Paniniwalang Islamiko para sa 
mga Baguhan 


Ni 

Mashhoor Muhammad AlSuhaibi 


Isinalm ni 

Muhammad Rodriguez 








Afig Pifiskci-IVIsswciin 


Aqldati - Ang Paniniwalang Islamiko para sa mga Baguhan 

By Mashhoor Muhammad AlSuhaibi 
Email: Mashhoor_Suhaibi@hotmail.com 


Jeddah, KSA 



Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 


Mga Nilalaman 

Mga Sagisag.3 

Pambungad.4 

Unang Unit.5 

Ang mga Haligi ng Iman (Paniniwala) (SWT ).6 

Ang mga Katibayan para sa Anim na Haligi ng Iman (Paniniwala).7 

Paniniwala sa Allah, ang kataas-taasan .8 

Ang Allah- Ang Tagatustos ng Lahat (SWT-Ang maluwalhati at kataas-taasan).9 

Ang paniniwala sa Allah, ang kataas-taasan ay nangangaluhugan .9 

Ang Allah- Ang Maylikha (SWT).10 

Paano nating malalamang ang Allah (SWT) ay umiiral?.10 

Ang Allah- Ang nakakarinig ng lahat (SWT).11 

Magnilay sa sumusunod na mga dakilang talata ng Qur'an.11 

Paniniwala sa mga Anghel.12 

Ang paniniwala sa mga Anghel ay nangangahulugan kabilang sa mga kilalang-kilalang 
anghel at ang kanilang mga tungkulin.13 

Paniniwala sa mga Akiat.14 

Ang mga katibayan para rito .14 

Ang paniniwala sa mga akiat ng Allah (SWT) ay nangangahulugan .14 

Ang ilan sa mga akiat at kanino nahayag ang mga ito.14 

Ang mga Hudyo at mga Kristyano ay nanghimasok (nakialam) sa mga akiat na 
inihayag sa kanila.15 

Paniniwala sa mga Sugo .16 

Ang mga Katibayan para rito .16 

Ang Allah (SWT) ay higit na nagpapahalaga sa ilan sa mga Propeta ng higit sa iba ...17 

Ang paniniwala sa mga Sugo ay nangangahulugan tulany mo bang minamahal ang 

Allah (SWT)?.17 

Tunay mo bang mahal ang Allah(SWT)?.18 

Paniniwala sa kabilang Buhay .19 

Ang mga walang pananampalataya ay nag-alinlangan sa muling pagkabuhay .20 

Paniniwala sa Tadhana .21 

Ang Qadar (Tadhana) ay kilala sa apat na antas nito .21 

Mga maling akala.22 

Unang Yunit Mga Pagsasanay .23 

Yunit 2.30 

Mga Haligi ng Islam.31 

Ang Katibayan para sa Limang Haligi ng Islam.32 


































Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 


Ang Dalawang Patotoo (Pagsaksi) ( Ash-Shahadatan) .33 

Ang Pagsaksi na "walang Diyos maliban sa Allah" ("La ilaha illal-lah") .33 

Ang Kahulugan ng Pagsamba (Ibadah ) .33 

Maging may kinalaman sa sumusunod na mga taga-walang-bisa ng 

"La ildha illal-lah" .33 

Ang kautusan ng mga walang pananampalataya at ng mga nagsasagawa ng isang 
taga-walang-bisa ng " La ilaha illal-lah".33 

Ang pagsaksi na si Muhammad (SAW) ay Sugo ng Allah) ( Rasul-lul-lah).33 

Ang landas tungo sa Paraiso.34 

Ang Dalawang Kundisyon para sa pagtanggap ng Ibadah (Pagsasagawa ng 
Pagsamba) .34 

Pagtatag ng Pagdarasal -{ As-Salah) .35 

Ang mga Kondisyon sa As-Saidh .36 

Ang isang Muslim ay dapat magsagawa ng 5 araw-araw na Pagdarasal .36 

Pagbabayad ng Obligadong Kawanggawa (Zakdh) .37 

Mga Kondisyon sa Zakdh .37 

Bakit magbibigay ng Zakdh? .37 

Ang mga bagay na bumubuo sa Zakdt .38 

Pag-aayuno sa Ramadan .39 

Ano ang Pag-aayuno?.39 

Sino ang Dapat Mag-ayuno?.39 

Bakit Tayo Nag-aayuno?.40 

Mga Kabutihan sa Pag-aayuno.40 

Peregrimasyon/Pilgrimahe - HaJJ .41 

Sino ang dapad magsagawa ng Hajj? ( Banal na Paglalakbay)?.41 

Mga Kabutihan sa Hajj .41 

lka-2 Yunit - Mga Pagsasanay.42 


























Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 


Mga Sagisag 

Kahulugan-Transliterasyon(Salin-Titik) 

(AJ) 

Nagmamay-ari ng Lakas at Karangalan/ Kamaharlikaan 
(Azza wa Jal) 

(SAW) 

Sumakanya ang pagpapala at kapayapaan 

Salal-lahu alihi wa sal-lam 

(AS) 

Sumakanya ang kapayapaan 

Alaihis-Salam(AS) 

(RAA) 

Kaluguran nawa sila ng Allah 

Radlyal-lahu Anhum(RAA) 










Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 


Pambungad 

A ng lahat ng papuri ay ukol sa Allah, pinupuri natin Siya,hinihingi ang Kanyang tulong at 
patawad, at ang kapayapaan at pagpapalanawa ng Allah ay mapasa-Propeta 
Muhammad. 

Ang tao ay nilikha sa buhay na ito para sa isang layunin; at malinaw na ginabayan siya ng 
Allah (SWT) sa layuning iyan. lyan ang dahilan kung bakit ipinadala ang mga sugo sa 
panahong nagdaan upang ihatid ang Kanyang marangal na mensahe sa sangkatauhan. 

Sinabi ng Allah, ang maluwalhati: (At hind! Ako (Allah) nilikha ang jinn at sangkatauhan 
maliban sa sambahin nila ako (lamang)) (Ang marangal na Qur'an 51:56) 

Iniatas sa bawat tao ang pagsunod sa huling pahayag ng Allah (SWT) at kamtin at pairalin ang 
mga turong ipinangaral ng huling tatak (selyo) ng lahat ng mga Propeta,si Muhammad(SWT). 
Ang paraan upang mapagtagumpayan ang lahat ng iyan ay ang kaalaman. lyan ang dahilan 
kaya pinuring malabis ng Allah (SWT) yaong mga tumatahak sa landas na ito at ginugugol ang 
kanilangsa paghahanap nito. 

Sinabi ng Allah, ang maluwalhati: (Itataas ng Allah ang mga antas ng sinuman sa inyo na 
naniniwala, at yaong mga na pagkalooban ng kaalaman. At ang Allah ay lubos na 
nakakaalam sa inyong mga ginagawa.) (Ang marangal na Qur'an 58:ii) 

Isinalaysay ni Abu Hurairah (RAA) na sinabi ng Propoeta (SAW): " Sinuman ang tumatahak sa 
isang landas na naghahanap ng kaalaman, pagaanin ng Allah (SWT), para sa kanya, sa 
pamamagitan niyon ang isang landas tungo sa paraiso. (Muslim) 

Isinalaysay ni Mua'wiah ibn Abi Sufyan (RAA) na sinabi ng Propeta: " Sinuman ang hangarin 
ng Allah (SWT) ng kabutihan, pagkakalooban niya siya ng pang-unawa sa deen 
(relehiyon)." (Al-Bukharland Muslim) 

Ang pinakamarangal sa lahat ng kaalaman ay ang Qur'an; pagsunod sa patnubay nito; 
pagtalima sa mga turo nito; mapagbuti ang pagbasa nito; at pagninilay sa maningnig at 
malalim na pananalita at kahulugan nito. 

Sinabi ng Allah, ang kataas-taasan: " Isang Akiat (ito) (ang Qur'an) na aming ibinaba sa inyo, 
tigib ng mga pagpapala upang pagnilayan nila ang mga talata nito, at upang maalala ng mga 
taong nakakaunawa." (Ang marangal na Qur'an 38:29) 

Isinalaysay ni Othman ibn Affan (RAA) na sinabi ng Propeta (SAW): "Ang pinakamabuti sa 
inyo ay yaong natutuhan ang Qur'an at naituro ito." (Al-BukharT) 

Pagkatapos ng marangal na Qur'an ay sumusunod ang kaalaman ng Sunnah ( Ang mga turo 
ni Propeta muhammhad (SAW); Pag-aaral ng Kanyang talambuhay at pagsunod sa Kanya sa 
paniniwala, mga ugali at asal. 

Sinabi ng Allah, ang kataas-taasan; "Katiyakang mayroon para sa inyo sa sugo ng Allah at 




Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 
















Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 





















































Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 


Ang mga Katibayan para sa Anim sa Haligi nglman (Paniniwala): 

^ _ 

Sinabi ng Allah ang kataas-taasan: "Naniniwala ang Propeta sa 
inihayag sa kanya at ang mga mananampalataya ay naniniwala; Ang 
lahat ay naniwala sa Allah, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga 
akiat at mga sugo.” (Ang marangal na Qur'an 2:286) 

Sinabi ng Allah, ang kataas-taasan: "At sinuman ang di-naniniwala sa Allah, sa kanyang mga 
Angel, sa kanyang mga Akiat, sa kanyang mga Sugo, at sa Huling araw, siya kung gayon ay 
tunay na naligaw nang malayo." (Ang marangal na Qur'an 4:136) 



Sinabi ng Allah, ang kataas-taasan: "Nilikha naming lahat ng mga bagay na may Qadar 
(Makadiyos na mga Tadhana)." (Ang marangal na Qur'an 54:49) 




Mulasa ^ 
Sunnah 





Sinabi ni Omar(RAA): "Habang nakaupo kami na kasama ng sugo ng Allah (SAW) isang araw, 
isang lalaki ang dumating na ang damit ay puting-puti, ang buhok ay itim na itim, na ang mga 
palatandaan ng paglalakbay ay hind! makikita, at walang sinuman sa amin ang nakakikilala, 

hanggang sa siya ay maupo sa tab! ng Propeta (SAW), kung 
kaya't ipinatong niya ang mga tuhod niya sa kanya mga 
tuhod at inilagay ang mga kamay niya sa kanyang mga hita 
at sinabi. Oh Muhammad, ipaalam mo sa akin ang tungkol sa 
Islam. 

Ang sugo ng Allah (SAW) ay nagsabi:" Ang Islam ay ang iyong 
pagsaksi na walang diyos na marapat sa pagsamba maliban 
sa Allah at si Muhammad ang Sugo ng Allah, at itatag ang 
Pagdarasal , at ibigay mo ang Zakat, at ipag-ayuno mo ang 
Ramadan, at isagawa mo ang Hajj kung magagawan mo ito 
ng paraan. 

Sinabi niya:" Sinabi mo ang katotohanan at namangha kami sa kanya na magtanong sa kanya 
at (pagkatapos) ay magsabing sinabi niya ang katotohanan. 

Sinabi niya:" Ipaalam mo sa akin ang tungkol sa Iman. Tumugon siya:" Naniniwala ka sa 
Allah, sa makadiyos na kapasyahan (ang tadhana), mabuti man o masama mula rito. Sinabi 
niy:" Sinabi mo ang katotohanan." 

Sinabi niya: Ipaalam mo sa akin ang tungkol sa Ihsan. Sinasabi niya: Na sambahin mo ang 
Allah na waring siya ay nakikita mo, sapagkat kung hindi mo sya nakikita, katiyakan kung 
ganyon na nakikita ka niya. 

Sinabi niya: Ipaalam mo sa akin ang tungkol sa Oras. Sinabi niya: Ang tinatanong tungkol 
doon ay hindi nakakaalam ng higit sa nagtatanung. 

Sinabi niya: Kung gayon, sabihin mo sa akin ang tungkol sa palantandaan niyon. Sinabi niya: 
na ang aliping babae ay magsisislang sa kanyang panginoong babae at makikita mo ang nga 
maralita na hubad, nakayapak na mga pastol ng tupa at kambing na nagpapalipad habang 
gumawa ng mga matatayug na gusali. 

Siya ay lumisan, at ako ay nanatili nang ilang sandali. Pagkaraan at tinanung niya, omar, alam 
mo ba kung sino ang nagtanung? Sinabi ko: Ang Allah at ang kanyang Sugo ang nakakaalam 
ng higit sa lahat. Siya si Jibreel ( Gabriel ang anghel) na dumating upang ituro sa inyo ang 
inyong Deen (Relihiyon).") (Muslim) 

























Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 



Paniniwala sa Allah, ang Kataa»-taasan 


A ng paniniwala sa Allah, ang kataas-taasan, ang unang mahalagang 
haligi ng paniniwala(lman). Ang nalalabing mga haligi ng Iman ay 
nakasalalay sa paniniwala sa Allah (SWT). 

Walang maglalarawan sa Allah nang higit kaysa kanyang sariling mga 
salita sa Kanyang Maluwalhating Qur'an. 

(Siya ang Allah, na maliban sa kanya ay La ilia Huwa ( walang may 
karapatang sambahin kundi Siya), ang maalam sa lahat ng di nakikita at 
ng nakikita. Siya ang Pinakamapagpala, ang Pinakamapagpatawad. (22). Siya ang Allah na 
maliban sa Kanya ay La ilaha Huwa( walang may karapatang sambahin maliban sa Kanya) ang 
Hari, ang Banal, Siyang Malaya sa lahat ng mga kapintasan, ang nagbibigay ng katiwasayan, 
ang nagbabantay sa kanyang mga nilikha, ang makapangyarihan sa lahat, ang nag-udyok, ang 
Pinakamataas, Luwalhati sa Allah!(Kay-Taas niya) sa lahat ng mga bagay na inihahalintulad 
bilang katambal sa kanya.(23) Siya ang Allah, ang maylikha, ang Nag-imbento ng lahat ng 
bagay, ang Tagapagkaloob ng lahat ng mga anyo. Sa kanya nauukol (pagmamay-ari) ng mga 
Pinakamabubuting pangalan. Lahat ng nasa mga kalangitan at nasa kalupaan ay nagpapapuri 
sa kanya. At Siya ang Makapangyarihan sa lahat, ang Pinakamarunong sa Lahat (24)) (Ang 
marangal na Qur'an 59:22-24) 

Ang bawat nag-iisang atomo sa pagkalaki-laking sanlibutang ito ay sumusuko sa Kanya 
lamang. Walang makakatakas sa pagiging isang alipin ni Allah (SWT). 



Sinabi ng Allah, ang kataas-taasan: "Samantalang sa Kanya ay sumuko ang lahat ng mga 
nilikha sa mga kalangitan at kalupaan, kusang- loob man o hindi, at sa kanya ay babalik silang 
lahat." (Ang marangal na Qur'an 3:83). 



^Ilah- Ang Nagkakaloob ng Lahat 


► Ang balyenang bughaw ay may habang 30 
metro at may timabang na^O tonelada. Itch 
ay kumakain ng 4,000 kilo araw-araw. Sino 
ang nagkakaloob nitp?. 

► Ang baka ay kumakain ng damo at 
nagbibigay ng gatas. Sinabi ng Allah (SWT):" 
At tunayj-^a’baka ay may isa^ arat |>ara sa_ 
iyo. Binibigyan kayo ng inumin mula sa 
kanilang mga tiyan, sa pagitan ng mga 
inilalabas at dugo, dalisay na gatas, 


Nilikha niya ang kanyang mga alipin upang siya lamang 
ang sambahin. Binalaan niya sila laban sa pagsuway sa 
Kanya at sa pag-agapay ng mga katambal sa Kanya wala 
siyang asawa o anak. 


Sinabi ng Allah (SWT): "Ang pitong 
kalangitan at ang kalupaan at lahat ng 
doon ay nakapagitan,ay nagluluwalhati 
sa Kanya at walang isang bagay na di- 
nagluluwalhati sa Kanya ng Kapurihan. 
Subalit hindi ninyo nauunawaan ang 
kanilang pagpapapuri. Tunay, Siya ang 
laging nagpapaubaya,laging 
Nagpapatawad." 

(Ang marangal na Qur'an 17:44) 


Siya ang Maylikha, ang Nagmamay-ari ng bawat bagay, ang 
Pinakamabuting Tagapagpamahagi ng mga kapakanan, ang 
Tagapanatili, ang Palaging Buhay, ang Maluwalhati na Siya 
nga. Sa kanya ang pagmamay-ari ng Maharlika sa Lahat, 
Pinakaganap sa Lahat at Pinakamagandang Pangalan at 
Katangian. 


malinamnam para sa mga umiinom."(Ang 



marangal na Qur'an 16:66) 

Ipinagpapasalamat ba natin ang pagkalinga 
sa atin ng Allah (SWT) ? ). 
















Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 


Sinabi ng Allah, ang kataas-taasan: (Sabihin mo ( O Muhammad): Siya ang Allah, ang ljsa.(l) 
(Ang Panginoong Sapat sa Sarili) (Samad), na Siyang kailangan ng lahat ng mga nilikha, (hindi 
Siya kumakain ni umiinom) (2) Hindi nag-kaanak, ni hindi siya isinilang; (3) at walang sa 
Kanya ay kapantay o maihahalintulad (4).) (Ang marangal na Qur'an 112) 


Siya ay malaya sa pagkakaroon ng isang katulad: (Wala Siyang 
katulad, at Siya ang nakakarinig sa lahat, ang nakakakkita 
sa lahat.) (Ang marangal na Qur'an 42:11) 


oO 


Pagnilayan ang pinakamagandang 
pangalan at ganap na mga katangian ng 
, Allah (SWT). Damihan ang kanilang' 
epekto sa iyong buhay at magpasalamat. 


A. Ang Paniniwala sa Allah, ang kataas-taasan, ay 
nangangahulugan ng paniniwala: 





• Sa Kanyang Pag-iral 

• Sa Kanyang Rububiah, (Pagka-Diyos,alalong-bagay, 
na siya ang may likha, ang may-ari ng lahat ng 
bagay.) 

• Sa Kanyang Ulohiah(Pagka-Diyos)(na siya ay dapat 
sambahin nang bukod-tangi nang walang 
pagtatambal.) 

• Sa Kanyang Asma'wa sifat(pangalan at mga 
katangian) walang sinuman ang maihahambing sa 
Kanya ata wala Siyang katulad. 


B. Paano natin malalaman na ang Allah (SWT) 
ay umiiral? 


1. Makatwirang Katibayan 



Sa pamamagitan ng pagtanaw sa nilikha ng Allah (SWT), 
nakakakita tayo ng maraming palatandaaan na nagpapatunay 



• Ang lamok ay may thermal infrared na 
nakatutulong sa kanya upang makita ang 
kanyang kahit sa kadiliman ng gabi. 

• Meron itong pampamanhid upang 
matiyak ang pagsipsip ng dugo. Kaya 
hindi natin nararamdaman ang pagkagat 
hanggang ito ay makalipad paalis. 

• Meron itong pamamaraan upang 

malaman niya kung anung uri ng dugo 
ang angkop sa kanyang panlasa. 

• Meron din itong pamamaraan upang 
maging liquid ang dugo na kayang 
dumaloy sa kanyang panipsip. 

• Ang pakpak nito ay pumapagaspas ng 
300-600 kada segundo!! 


Sinabi ng Allah (SWT): (Tunay, ang Allah 
ay di-nangingimi naibigay (ang isang 
halimbawa ang isang lamok o isang 
maliit pa kaysa rito.) (Qur'an 2: 26) 


ng kanyang pag-iral. Halimbawa, kapag naglakad ka sa isang desyerto 


at makakita ka sa isang dilaw at itim na tinatasang lapis na may isang pulang pambura 
magkakaskas- loob ba sa isang taong magsabing ang lapis na ito, sa loob ng panahon, 
daan-daan, libu-libo o kahit milyun-milyongtaon nakaraan ay nabuong 

Ano ang pagkakataong mangyari iyan? Maaari ba itong nabuo ng 
pagkakataong di-sinassadya?! 

Bweno, ano kaya't makakita tayo ng dose-dosenang lapis sa gitna 
kamukha,ano ang magiging pagkakataon ngaun?! 
lhambing ang nag-iisang maliit na lapis na ito sa mabibigkas na sanlibutan na taglay ang 
lahat ng masagana at samut-saring nilikha sa kabubuan nito. Maari bang nabuo ito sa 
sarili nang mag-isa? 

Sinabi ng Allah: (Sila ba ay nilikha nang wala? Or sila ba sarili nila ang mga manlilikha?) 
(Ang marangal na Qur'an 52:35) 


















Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 


2. Mga Katibayang Batay sa Batas 



Mga katibayan mula sa Qur'an at mapaniniwalang Sunnah(tradisyong ng Propeta)ang 
nagpapatotoo sa pag-iral ng Allah: bilang karagdagan,ang Qur'an ay hitik sa 
makatwirang katibayan(batay sa lohika)na nagpapatotoo ng kanyang kaisahan. 
Hinihiling sa ating ng Allah (SWT), na masdan at pagnilayan ang kanyang nilikha 
upang mapatnubayan tungo sa kanya. 


Sinabi ng Allah, ang kataas-taasan: (hind! ba nila nakikita nag kamelyo, 
kung paano sila nalikha?(17)at sa kalangitan paano ito maingay?(18) A 
at ang kabundukan,kung paano silang pinag-ugat(at naitatag ng “ 

mahigpit?)(19)at ang daigdig kung paano itong nakatatag?"(20)) 

(Ang marangal na Qur'an 88:17-20) 




Sinabi ng Allah, ang kataas-taasan: (Ipapakita naming sa kanila ang aming mga 
tanda sa sanlibutan,at sa kanilang mga sarili, hanggang sa maging hayag sa kanila na 
(ang Qur'an na) ito ang katotohanan.) (Ang marangal na Qur'an 41: 53) 


J 



Ang Allah (SWT)-Ang nakakarinig sa Lah^ 


'0 aking mga alipin, kung ang una sa inyo at ang nun sa inyo, at ang mga tao sa inyo at ang mga Jinn sa 
inyo, ay magsitayo nang sama-sama sa isang pook at hilingan ako at kung ako ay mag bibigay sa bawat isa 
ng kanyang kahilingan, magkagayon ay Hindi makakabawas ang Aking tinataglay, maliban sa nababawas sa 
karagatan kapag ang isang karayon ay inilubog dito" (Muslim) 


Naririnig ng Allah (SWT) nang sabay-sabay silang lahat sa kabila ng magkakaibang mga wika at tunog ng 
mga tinig. Mag ingat kayo na naririnig kayo ng Allah sa lahat ng oras kung ano ang nasa inyong mga 
isip.Tunay na siya ang nakaririnig ng lahat. 




3. Fitrah - likas na kamalayan 



Ang likas na kamalayan sa loob ng bawat tao ay nagsasabing ang Allah(SWT) ay 
umiiral. Ang mga tao sa kalikasan ay nakararanas ng pangangailangan para sa isang 
naasa lahat ng dako(ang maylikha),lalo na kapag sila ay nasa isang kalagayang may 
panganib o ginigiyagis(hinaharap)ng mga kapahamakan o kalamidad. 


Isinalaysay ni Abu Hurairah(RAA)na sinabi ng Propeta (SAW): 
(Bawat bata Ay isinisilang sa isang kalagayang likas(fitrah), 
pagkaraan ay ginagawa siyang isang Hudyo, Kristiyano 
o Zoroastro(sumasamba sa apoy)ng kanyang mga magulang.) 
(AI-BukharT and Muslim) 





















Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 


Ang Allah(SWT) ay nagbigay sa atin ng lahat ng mga 
tanda at Katibayan na naghahati sa atin sa kanya. 
Siya(SWT)ay nagpadala ng mga sugo buhat sa Simula ng 
paglikha ng tao upang anyayahan ang sangkatauhan sa 
Kanya. 


Pagnilayan ang mga sumusunod na talata ng Qur'an 

Sinabi ng Allah, ang kataas taasan: (hindi ba't Siya ang lumikha ng mga kalangitan at ng 
kalupaan,at nagbaba sa inyo ng tubig(ulan)mula sa langit,na sa pamamagitan niyon ay 
sinasabi naming tumubo ang mga kahanga-hangang hardin na tigib ng kagandahan at 
kaluguran? Hindi inyo ang kakayahang sanhiin ang pagtubo nga kanilang mga puno, mayroon 
bang anumang ilah (diyos) na kaagapay ng Allah? Wala, subalit sila ay isang bayang mag- 
aagapay ng kapantay (sa Kanya)! (60). Hindi ba't Siya Yaong gumawa sa kalupaan bilang 
isang palagiang tirahan, at naglagay ng mga ilog sa gitna nito, at naglagay ng mga 
kabundukang matatag doon, at naglagay ng isang hadlang sa pagitan ng dalawang dagat(ng 
tubig-alat at tabang). Mayroon bang ibang ilah (diyos) na kaagapay ng Allah? Wala, subalit 
karamihan sa kanila ay hindi nakaaalam. 

(61) Hindi ba't Siya yaong tumutugon sa 
nabbagabag, kapag siya ay tumatawag sa 
Kanya, at Siya nag-aalis sa kasamaan, at 
ginagawa Kayong mga tagapagmana ng 
kalupaan, sa sunud-sunod na mga salinlahi 
(henerasyon)? Myroon bang ibang diyos na 
kaagapay ng Allah? Kay liit ng inyong 
natatandaan (62) Hindi ba't Siya ang 
gumagabay sa inyo sa kadiliman ng lupa at ng dagat, at Siyang nagpapadala ng mga hangin 
bilang tagahatid ng mga mabubuting balita, na dumarating nang una sa Kanyang Awa (ulan)? 
Mayroon bang ibang ilah (diyos) na kaagapay ng Allah? Maluwalhati sa Kataasan ang Allah 
nang higit sa lahat ng iniaagapay nila (sa Kanya) bilang mga katambal! (63) Hindi ba't Siya 
yaong nagsisimula ng paglikha, at pagkaraan ay uulitin ito at Siyang nagkakaloob sa inyo 
mula sa kalangitan at kalupaan? Mayroon bang ibang ilah (diyos) inyong mga katibayan, 
kung kayo ay makatotohanan." (64)) (Ang marangal na Qur'an 27:60-64) 




















Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 



Paniniwala sa mga Anghel 


• Ang mga Anghel ay nilikha ng Allah (SWT) mula sa liwanag. Sila ay lubhang 
dakila sa kanilang pagkakalikha at sila ay may mga pakpak. 

Sinabi ng Allah, ang Kataas-taasan: "Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para sa Allah, 
ang nagsisimula ng mga kalangitan at ay kalupaan, na Siyang gumawa sa mga Anghel bilang 
mga Sugo na may mga pakpak -dalawa o tatio o apat. Pinararami Niya sa paglikha anumang 
Kanyang niloloob. Tunay, ang Allah ay may kakayahang gawin ang lahat ng mga bagay." (Ang 

marangal na Qur'an 35:1) 

Isinalaysay ni Ibn Masood (RAA) na "nakita ng Propet (SAW) si Jibreel (Gabriel) na may 600 
pakpak." (Al-Bukhari at Muslim) at isang salaysay "Bawat pakpak ay sumakop sa buong 
abot-tanaw (horizon)." (Ipinahayag bilang mapaniniwalaan) 

•Sila ay lubhang madam! ang bilang 

Ang Al- Bayt Alma'moor ang katumbas ng Ka'bah sa ikapitong kalangitan; sinabi ng 
Propeta (SAW): "Araw-araw ay pinapasok ito ng 70 libong Anghel at kailanman ay 
hindi nila binabalikan ito." (Muslim) 


Isinalaysay ni Abu Dhar (RAA) na sinabi ng Propeta (SAW): "Tunay nakikita ko 
ang hindi ninyo nakikita at naririnig. Ang kalangitan ay dumalangitngit at 
dapat itong lumangitngit sapagkat wala roong puwang na sinlapad ng apat na 
daliri kundi may isang Anghel doon, na inilalagay ang kanyang noo sa 
pagpapatirapa sa Allah." 

(At-Tirmidhi, ipinahayag ni Al-Albani na mapaniniwalaan) 



A. Ang paniniwala sa mga Anghel ay nangangahulugang: 





















Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 


B. lUga kabilang sa kilalang mga Anghel at ang kanilang mga tungkulin: 








Anghel ng ■ 
kamatavan 1 


i pag-ihip ng 



IIP 


Lahat ng mga nilikha, kabilang yaong mga dakilang Anghel, ay nasa ganap na 
pangangaiingan at pagtalima sa kanilang Makapangyarihang Panginoong Allah, ang 
Maluwalhati; ang sapat sa Lahat, hind! nangangailangan kaninuman o sa alinman." 

Sa Nang mga pagkakataon, ang mga Anghel ay maaaring magkaroon ng anyo ng mga tao. 
Ang Anghel na si Jibreel (AS), sa maraming mga pagkakataon, ay dumating sa Propeta 
Muhammad (SAW) sa anyo ng Isa sa mga ksamahang tinatawag na Dihia Alkaibi (RAA). 
Dumating din siya kay Maria, ang ina ni Jesus -Isa -(AS) sa anyong tao. (Tingnan ang Marangal 
na Qur'an Rab.l9) 


Inaalala ng mga aAnghel ang Allah (SWT) araw-gabi nang walang pagkabagot; hindi sila 
kumakain o umiinom. 


Ang isang Muslim ay dapat maniwala sa mga Anghel: Sinuman ang di naniniwaa sa 
kanila ay itinututing na isang di-nananampalataya, kahit na siya ay naniniwala sa Allah 
(SWT) at ang mga nalalabing haligi ng Imaan. 

Sinabi ng Allah, ang Maluwalhati at Kataas-taasan: (Sinuman ang kaaway ng Allah, 
Kanyang mga Anghel, Kangyang mga Sugo, sina Jibreel (Gabriel) at Mikael (Michael). 
Tunay, kung gayon, na ang Allah (SWT) ay isang kaaway sa mga di-mananampalatay.) 

(Ang marangal na Qur'an 2:98) 







Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 




Paniniwala sa mga AMat ng Allah (SWT) 


A ng Allah, ang kataas-taasan,sa loob ng panahon,ay nagdala ng maraming sugo sa 
sangkatauhan. Ang ilan sa mga Sugong yaon ay biigyan ng mga aklat,na mga salita at 
rebelasyon ng Allah(SWT)sa kanila at sa kanilang mga bayan. Ang mga akiat na yaon ay 
nagtaglay ng patnubay sa sangkatauhan; patnubay sa mga paniniwala,mga pagsamba,mga 
kautusan at mga mabuting gawa. 

A. Mga Kati bayan para rito: 

Sinabi ng Allah, ang kataas-taasan: (Ang Propeta ay naniniwala sa inihayag sa kanya at ang 
mga mananampalataya ay naniwala; Lahat ay naniwala sa Allah, sa Kanyang mg anghel, sa 
Kanyang mga Akiat at mga sugo.) (Ang marangal na Qur'an 2:286) 

Ang maunang nabanggit na tanyag na hadith ni Jibreel..."Sinabi ng Propeta (SAW): Na 
maniwala ka sa Allah, sa Kanyang mga Anghel, sa Kanyang mga Akiat, sa Kanyang mga Sugo, 
at sa huling araw, at maniwala sa kapasyahan (Tadhana), ang kabutihan at ang kasama mula 
rito...) (Muslim) 


B. Ang paniniwala sa mga Akiat ng Allah, ay nangangahulugan: 



• Ang mga ito ay inihayag ng Allah, ang Kataas-taasan. 

1 

2 

• Sa mga alam natin (Al-Qur'an, At-Torah, Al-Injeel, Az-Zabur) 


y 

• Dapat nating sundin ang mga kautusan ng huling rebelasyon, ang 

3 

Marangal na (Hur'an. 




C. Ilan sa mga Akiat at sino ang pinahayagan ng mga ito: 





Ibrahim 




At-Torah 

(Pentateisko) 




Musa 






Az-Zaboor 

(Mga Salmo) 


rA 


Dawood 






Al-Injeel 

(Ebanghelyo) 









Al-Qur'an 


Muhammad 

(SAW) 













































Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 


Binanggit ng Allah (SWT) sa Qur'an na pinakialaman ng mga Hudyo at mga 
Kristiyano ang mgahihimasok na ito Akiat na inihayag sa kanila. lyan ang di 
Bakit ang mga Akiat ang mga Hudyo at Kristiyano na mayroon ngayon ay 
Hindi ang mga tunay na mga Akiat na inihayag kina Propeta Moses at 
Propeta Jesus(AS) dahil sa panghihimasok na ito, ang Torah at Injeel ay navvl 
Kanilang pagiging maka-Diyos. 



Sinabi ng Allah, Kataas-taasan, hinggi sa mga Hudyo: (Pinapalitan nila ang mga salita 
mula sa kanilang tamang kinalalagyan.) (Ang Marangal na Qur'an 5:i3) 


Bilang karagdagan, ang maraming di-magkakatugmang bersyon ng Bibliya ay isa pang 
mapanghahawakang katunayan. Pansinin na ang Torah at ang Injeel na mayroon 
ngayon ay nasa isang wikang naiiba sa sinalita nina Jesis at Moses (AS) 


Ang Marangal na Qur'an ay napangalagaan ng Allah, ang Kataas-taasan, laban 
sa paninira. Ito ay makakamtan sa ganap na gayon ding wikang sinalita ni 
Propeta Muhammad at ng mga Arabyano ngayon. 


Sinabi ng Allah, ang Kataas-taasan: (Tunay, Kami yaong nagbaba sa Adh-Dhikr 
(alalaong-baga, ang Qur'an) at tunay, pangangalagaan Namin ito (laban sa 
pagkasira)) (Ang Marangal na Qur'an 15:9) 



sa Kanyang huling Sugong-shMuharnmad^SAVy) 


Aklay j 


irnga 




Sinumang tumatanggi na inihayag ng Allah (SWT) ang mga Akiat na 
yaon sa mga Sugong yaon o Hindi itinuturing na isang Muslim dahil 
sa pagpapasinungaling sa Qur'an. 




Ito ang dahilan kung bakit pinangangalagaang mabuti ang 
Marangal na Akiat ng Allah (SWT). Matatagpuan ninyo ang 
milyon-milyong batang Muslim, Kabataan, nasa wastong 
gulang, mga lalaki at mga babae na may iba't ibang antas 
ng pag-aaral, na nagsasaulo ng buong Qur'an (604 pahina) 
nang mula sa puso. Ito rin ang pangarap at pag-asa ng 
bawat Muslim na maisakatuparan. Walang ibang Akiat sa 
daigdig ay nabigyan at nabiyayaan ng gayong pangangalaga. 





















Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 



A ng mga tao ay walang ibang paraan para tuklasin kung ano ang nais ng Allah, ang 
Maluwalhati; sa kanila maliban sa pamamagitan ng rebelasyon. lyan ang dahilan kung 
bakit ang Allah (SWT), sa buong panahon ay nagpadala ng mga Sugo upang ihatid ang 
kanyang mensahe sa sangkatauhan. Ang mga Sugong yaon ang mga taong mula sa mga 
bayang pinagdalhan sa kanila. Gayunman, sila ang mga pinaka-mabubuti na pinili mula sa 
mga pina-mabubuti. 



A. Mga Katibayan: 

Sinabi ng Allah,ang maluwalhati at Kataas-taasan: 

(Tunay, ipinadala namin ang rebelasyon sa iyo (O 
Muhammad) kung papaano namin ipinadala ang 
rebelasyon kay Nuh (Noah) at sa mga Propeta 
pagkatapos niya; ipinadala din namin ang rebelasyon 
kay Ibrahim (Abraham), Ismail (Ishmael), Ishaq 
(Isaac), Yaqub (Jacob), Isa (Jesus), Ayyub (Job), Yunus 
(Jonah), Harun (Aaron), at Salaiman (Solomon, at kay 
Dawud (David), ibinigay namin ang Zabur (mga Salmo). (163) at sa mga Sugong binanggit 
namin sa inyo noong una, at sa mga Sugong hindi namin nabanggit noong una sa inyo,-at kay 
Musa (Moses) ang Allah ay nakipag-usap ng tuwiran. (164) Mga Sugo at ang Allah kailanman 
ay laging makapangyarihan sa lahat, marunong sa lahat.) (Ang marangal na Qur'an 4:163-164) 



t Ipinadala ng Allah (SWT) ang mga Sugong yaon na may mga tanda at himala 

• upang patunayan ang Kaisahan ng Allah (SWT) na Siya, ang Kataas-taasan, ay 

• marapat at sambahin nang bukod-tangi, na walang anumang mga katambal. 

• Lahat sila ay nagdala ng iisang mensahe, na pag anyaya sa kanilang bayan upang 

• isuko ang kanilang sarili sa Allah (SWT) lamang alinsunod sa Kanyang mga utos 

• na inilahad sa rebelasyon. 
















Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 


B. Ang Allah (SWT) ay ns^bigay ng higit na paglingap (pabor) sa ilang mga 
Sugo kaysa sa iba pa. 

Pinangalanan sila ng Allah (SWT) bilang "mga Sugo na may matatag na kalooban"- Ulul azmi 
mina ar-rusul. 



C. Ang paniniwala sa mga Sugo: 


• Ang kanilang mensahe ay totoo mula sa Allah(SWT) 



• Paniniwala sa mga kilala natin 



Paniniwala sa lahat ng inihayag sa kanila 


Dapat nating sundin ang huling Sugo (Muhammad®) 


• Ang Allah,ang Kataas-taasan, ay pinili si Muhammad (SAW) na maging 
Selyo ng (kahuli-hulihan sa) mga Propetang susunod sa kanya. 

Ang kanyang mensahe ay ang kahuli-hulihang rebelasyon ng 
Allah (SWT) sa sangkatauhan. 

• Ang mga propetang nauna sa kanya ay ipinadala ng tanging 
Para sa kanilang bayan, samantalang si propeta Muhammad 
(SAW) ay ipinadala sa lahat ng sangkatauhan at Jinn. 

Sinabi ng Allah, ang Maluwalhati at Kataas-taasan: "At ipinadala ka Namin (0 
Muhammad) kundi bilang isang awa para sa Alamin (sangkatauhan, Jiin at lahat ng mga 
daigdig." (Ang Marangal na Qur'an 21:107) 

• Sinuman tumanggi o magtakwii sa alinman sa kanyang mensahe ay itinuturing 
na isang di-mananampalataya at mananahan hanggang sa impyernong apoy. 























Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 



Ang isang Muslim ay dapat maniwalang pantay-pantay sa lahat ng mga Propeta sapagkat ito 
ay nasaad sa Qur'an; at kung sinuman ang tumatanggi sa propesiya ng sinuman sa kanila siya 
ay nakagawa ng isang Gawain ng kawalang-paniniwala. 

Sinabi ng Allah,ang maluwalhati at Kataas-taasan (SWT):" Ang Sugo (Muhammad) 
ay naniniwala sa ibinaba sa kanya mula sa kanyang panginoon, at (gayundin) ang mga 
mananampalataya. Bawat isa ay nanininwala sa Allah, sa kanyang mga anghel, at sa kanyang 
mga sugo. (Anila),"wala kaming pagtatanggi sa pagitan ng sinuman sa kanyang mga sugo." 
(ang Marangal na Qur'an2:285) 

katotohanan , yaong mga di-naniniwala sa Allah at sa kanyang mga sugo at nagnanais na 
magtagi sa pagitan ng Allah sa Kanyang mga Sugo at nagsasabing "Naniniwala kami sa ilan at 
di naniniwala sa iba", at naghahangad sa magtatag ng isang paraan sa pagitan (150) yaon 
ang mga walang pananampalataya,tunay. At naghanda kami para sa mga di- 
mananampalatay ng isang kahiya-hiyanhg parusa." (Ang Marangal na Qur'an 4:150-151) 


Mahal mo ba ang Allah? 

Sinabi ng Allah: (Sabihin mo (0 Muhammad sa sangkatauhan): "kung 
(tunay)minamahal ninyo ang Allah,kung gayon ay sumunod kayo sa akin 
(i.e. tanggapin ang monoteismong Islam, sundin ang Qur'an at ang 
Sunnah),mamahalin at patatawarin kayo ng Allah . Ang Allah ay mapagpatawad at 
mahabagin.") (Ang marangal na Qur'an 3:31) 

Ginawa ng Allah (SWT) si Muhammad (SAW) bilang isang huwaran upang ating sundin. Ang 
daan ng kaligtasan sa buhay na ito at sa Kabilang-Buhay ay sa pamamagitan ng pagsunod at 
pagkapit sa Kaniyang Sunnah (Pamamaraan). 

Isinalaysay ni Anas Ibn Malik (RAA) na sinabi ng Propeta: (Sinuman angtumalikod sa aking 
Sunnah ay hind! kabilang sa akin.) (Al-Bukhari & Muslim) 










Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 



Paniniwala sa Kabilang-Buhay 


B awat nilikhang bagay ay magwawakas. Sinabi ng Allah, Kataas-taasan: Anuman ang 
naroon (Ang daigdig) ay magwawakas (Ang Marangal 
na Qur'an 55:26) 

Ang Allah , ang Kataas-taasan, ay nagpadala ng Kayang mga 
Sugo upang papaghandain tayo para sa Araw na yaon. 

Isang araw na bawat tao Simula sa paglikha ay titindig para 
sa pagtutuos at papanagutin sa bawat bagay na kayang 
ginawa. 



Sinabi ng Allah, ang Kataas-taasan: (At Katakutan ninyo ang Araw na kayo ay ibabalik sa 
Allah. Pagkatapos, ang bawat tao ay babayaran sa Kanyang inani. At hindi sila 
pakikitunguhan nang di-makatarungan,) (Ang Marangal na Qur'an 2:281) 



Ang Allah, ang Kataas-taasan ay tumugon sa kanila sa maraming pagkakataon, Sinabi niya: 

"At siya (ang tao) at nalilimutan ang sarili niyang pagkalikha Snasabi niya: "Sino ang 
magbibigay-buhay sa mga butong ito matapos na mabulok ang mga ito at naging alabok? 
(78) Sabihin mo (0 Muhammad) "bibigyan niya ng buhay sila na Kanyang nilikha sa unang 
pagkakataoni At Siya ang nakakaalam sa lahat ng bawat nilikha!" (79) (Qur'an 36:78-79) 


"Hindi ba Siya, na lumikha ng mga kalangitan at ng kalupaan May kakayahang lumikha ng 
katulad ng mga iyon? Qo, tunay! Siya ang nakakaalam sa lahat na Kataas-taasang may Likha." 
(Ang Marangal na Qur'an 36:81) 

Ang isang Muslim ay dapat maniwala sa Kabilang-Buhay at sa magaganap sa Araw na yaon. 


Ito ay sapagkat nabanggit sa Qur'an at sa makatotohanang Sunnah(Tradisyon ng Propeta), 
Sinumang tumatanggi riyan ay hindi isang mananampalataya. Pinuri ng Allah (SWT) ang mga 
mananampalataya sa paniniwala sa di-nakikita (Alalaong-baga, sa Allah-SWT-sa Kanyang mga 



Akiat, mga Anghel, mga Sugo, sa Huling Araw at sa Tadhana. 
Sinabi ng Allah, ang Kataas-taasan: (Ito ang Akiat (ang 
Qur'an), wala rito ang alinlangan, Isang bagay sa mga Al- 
Muttaqun (mga Banal at Matutuwid na tao) (2)Na niniwala sa 
Ghaib (Di-nakikita) at nagsasagawa ng As-Salat (Pagdarasal) at 
gumugugol mula sa Ipinanagkaloob Namin sa Kanila" (3)(Ang 
Marangal na Qur'an 2:2-3) 


Inilarawan ng Allah (SWT) yaong mga naniniwala sa di-nakikita na "Sila na nasa (tunay) na 
patnubay mula saa Kanilang Panginoon at sila ang mga matagumpay." 

(Ang Marangal na Qur'an 2:5) 









Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 



: Sa Araw na iyon, isang araw na lubhang Kagimbal-gimbal, ang mga magiging saksi ay ang 
: mga Propeta, mga Anghel, mga dalubhasa (iskolar), ang Kalupaan, at maging ang ating 

• sariling mga paa at kamay ay nagsasaksi para sa laban sa atin. At ang Pinakadakilang saksi sa 
: lahat ay ang Allah, ang Kataas-taasan. 

isinabi ng Allah, ang Kataas-taasan; "At sasabihin nila sa kanilang mga balat, Bakit kayo 
isumasaksi laban sa amin? Sasabihin nila: Sinabi ng Allahna kami ay magsalita, Sinasabiniya 
•na magsalita ang lahat ng bagay at nilikha niya kayo sa unang pagkakataon, at sa Kanya kayo 

• ay ginawang magbalik." (Ang Marangal na Qur'an 41:21) 


Sa Araw na yaon ang Allah (SWT) ang magiging hukom, ang Marunong sa lahat at pinaka 
makatarungan. 

(Tunay) ang Allah ay hindi nag wawalang-bahala kahit na ng timbang ng isang atom (o maliit 
na langgam), subalit kapag may anumang kabutihan(na nagawa), sa Kanya ang isang 
dakilang gantimpala." (Ang Marangal na Qur'an 4:40) 

Isinalaysay ni Abu Hurairah (RAA) na sinabi ng Propeta (SAW) na sinabi ng Allah (SWT): 
(Inihanda ko para sa aking matutuwid na mga alipin ang hindi pa nakita ng mata, na 
narinig ng tainga at ni imahe ng isip. Sinabi ng Propeta: Basahin mo kung iyong nais. 
"Walang taong nakaalam kung ano ang inililingid sa kanila hinggil sa kagalakan bilang 
gantimpala para sa kanilang nagawa." (Ang Marangal na Qur'an 2:17) (Al-Bukharl and Muslim) 



Ang mga mananampalataya ay magtatamasa ng walang hanggang kaligayahan sa paraiso. 
Samantalang ang mga walang pananampalataya ay susumpain nang walang hanggan sa 
impyernong apoy. _ _ _ 


Pasukin ninyo ang paraiso, Kayo at ang inyong mga may bahay, nang maligaya. (70) Mga nadehado at ginto 
ay ililingid sa kanila, (Magkakaroon doon ng) lahat ng maaaring hangarin ng mga kalooban, at lahat ng 
ikalulugod ng paningin, at kayo ay mananahan doon nang walang hanggan. (71) Ito ang Paraiso na sa inyo 
ay ipinamana dahil ^a mga gawaing ginawa ninyo. (Sa makamundong buhay)."(72) (Ang Marangal na 
Qur'an 43:70-72) 



















Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 


^ • Paniniwala sa Takda ng Kahihinatnan (QADAR) 


Sinabi ng Allah, ang Kataas-taasan: (Tunay, nilikha naming ang lahat ng mga bagay na may Qadar 
(Mga makadiyos na takda para sa lahat ng mga bagay, gaya ng pagkakasulat sa Akiat ng mga 
kapasyahan Al-Lauh Al-Mahfudh) (Ang Marangal na Qur'an Al-Qamar 54:49) 


Ang sahabah (Kasamahan) na si Abdullah 'Ibn Amar (RAA) ay nagsabi na sinabi ng Propeta (SAW): 

''Isinulat ng Allah ang mga kapasyahan limampung libo (50,000) taon bago Niya nilikha ang mga 
kalangitan at ang daigdig at ang Kanyang Trono ay nasa ibabaw ng tubig." (Al-Tirmidhi, ipinahayag 
na kapani-paniwala sa kanya Al-Albani) 



1. Kaalaman {Al-ilm) 

Ang kaalaman ng Allah (SWT) ay sumakop sa lahat ng bagay; walang anumang hindi sakop 
ng Kanyang kaalaman, makabuluhan man ito o hindi. Batid Niya ang nangayari sa nakalipas, 
ang nangyayari sa kasalukuyan at ang mangyayari sa hinaharap. 

2. Kasulatan {Al-kitabah) 

Nilikha ni Allah (SWT) ang bawat bagay, na nagsasabuhat sa saimula ng pagkalikha 
hanggang sa Kabilang-Buhay na nakatitik sa Pinapangalagaang Akiat (Kasulatan) (Al-Louh Al- 
Mahfudh). 

3. Ang Kaloobang makadiyos (Al-mashe'ah) 

Ang bawat bagay na naganap sa buong sanlibutang ito dahil sa makadiyos na kalooban ng 
Allah (SWT), walang maaaring maganap nang wala Siyang kalooban at pahintulot maging 
ito ay mabuti o masama. Ang pagpapahintulot sa kasamaan na maganap ay di- 
nangangahulugang minamahal ito ni Allah. Gayunpaman, maaaring ipinahintulot Niyang 
mangyari ito para sa isang karunungan, na nababatid Niya nang higit sa lahat ng ating 
namamalayan natin o hindi. 

4. Paglikha {Al-khalq) 

Ang bawat bagay na umiiral ay nilikha ng Allah (SWT) 


Sinabi ng Allah, ang Kataas-taasan: (At nasa Kanya ang mga susi ng Ghaib (lahat ng nalilingid), walang 
nakakaalam ng mga ito maliban sa Kanya. At batid Niya ang anumang nasa lupa at nasa dagat; walang 
dahong nalalaglag, na hindi Niya alam, Walang isang butil sa ilalim ng gabi o anumang sariwa o tuyo, 
na hindi natitik sa isang Malinaw na Talaan.) (Ang Marangal na Qur'an 6:59) 

Dahil sa Kanyang sumasaklaaw sa lahat at pang unang kaalaman, ginawa Niyang matitik ang bawat 
bagay sa napapangalagaang kasulatan. Bawat isang naganap ay dahil sa Kanyang kalooban at nilikha 
Niya. 


Ang Kasamahang si Gaber (RAA) ay nagsabing sinabi ng Propeta (SAW): "Hindi magiging 
mananampalataya ang isang tao hanggang hindi siya sasampalataya sa tadhana; mabuti man o 
masama, hanggang sa malaman niya na anumang dadapo sa kanya ay hindi sasablay at anumang 
sasablay ay hindi dadapo sa kanya." (Al-Tirmidhi, ipinahayag na kapani-paniwala sa kanya Al-Albani) 

Ang Qadar ay binabanggit sa Qur'an at makatotohanang Sunnoh, Sinumang tumatanggi sa haliging ito 
ay itinuturing na isang di-naniniwala sa Allah, ang Kataas-taasan gamit sa pagsisinungaling sa Qur'an 
at sa makatotohanang Sunnah. 











Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 





Sinasabi ng ilang tao: "Kung ang bawat bagay 
ay Naisulat sa napangalagaang akiat, kung 
gayon ay Wala tayong kalooban o pagpipilian! 
Kung gayon, Paano tayo papanagutin ng Allah, 
ang kataas-Taasan, sa ating ginagawa?!" 


Una, dapat nating alamin na kabilang sa mga magagandang Pangalan ng Allah (SWT) ay Ang 
nakaaalam ng Lahat, ang Marunong sa lahat, at kabilang sa Kanyang ganap (Perpektong) 
Katangangian ay Katarungan. 

"Katiyakan, ang Allah ay hindi gumagawa ng mall (o di-makatarungan), ni hindi ng timbang 
man lamang ng isang atomo (o isang munting langgam), subalit kapag may isang anumang 
mabuting (na ginawa), dinodoble Niya ito, at nagbibigay mula sa kanya ang isang dakilang 
gantimpala." (Ang Marangal na Qur'an 4:40) 

Samakatuwid, para papanagutin ang isang tao para sa mga ginawang hindi kusang-loob na 
hindi niya mapipigilan, ito ay sumasalungat sa kahulugan ng naunang talata at sa Pinakabuod 
ng mga Pangalan at Katangian ng Allah. 

Pangalawa, ang pagtanggi sa kalooban at kakayahang pumili ng tao, na nilikha sa atin ng 
Allah, ay ganap na katawa-tawa at hindi makatuwiran, Sapagkat nakikita ng sarili nating mga 
mata at pakiramdam at ng ating sariling mga isip na ang ating mga lilo ay di-tulad ng mga 
bagay na walang buhay, na napagagalaw at nakokontrol ng iba. 

Sa katotohanan, maaari nating pagkaibahin angmga di-pagkukusang gawaing nagaganap sa 
ating mga katawa, gaya ng sirkulasyon (Pagdaloy) ng dugo at pagtibok ng puso at kinukusang 
mga aksyong gaya ng pagtayo, pag-upo, pag kain, pag-iisip, pagsasalita at pakikipag away. 

Pangatio, ang pag aangking ito, ay nagaagapay ng kawalang-katarungan sa Allah (SWT), at 
natitiyak natin na ang Allah, ang Kataas-taasan ay Malaya laban sa anumang mga kapintasan, 
ang Qur'an ay tingib ng mga katibayan na nagpapakatotoo sa sangkatauhan ng kakayahang 
gumawa nito. At magpasya. Sa katunayan, Ang Allah (SWT) sa maraming pagkakataon sa 
Qur'an ay nakikipag-iusap sa mga kaisipan at pangangatuwiran ng mga tao. Angganitong uri 
ng pananalita ay nakatuon sa isang may kalayaang kalooban lamang. 

Sinabi ng Allah, ang Kataas-taasan: (Tunay, ang naroon sa mga tanda, para sa mga taong 
nag iisip nang malalim.) (Ang Marangal na Qur'an 45:13) 

(Tunay, ipinakita Namin sa Kanya ang daan, maging mapagpasalamat man siya o hindi.) (Ang 
Marangal na Qur'an 96:3) Ang mga tao ay may pagpipilian kung maging mapagpasalamat o 
hindi sa Allah (SWT). 

















Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 



Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 


• Paniniwala sa Allah (SWT) 


A. Ang paniniwala sa Allah (SWT) ay nangangahulugang maniwala sa: 



B. Naniniwala tayo ang Allah (SWT) ay umiiral, ibigay ang mga uri ng Katibayan 
bilang patunay nyo: 

1 . 

2 . 

3. 

C. Paano mapapatunayan sa isang atheista na ang Allah (SWT) ay umiiral? Magbigay 
ng isang makatwirang halimbawa. 


D. Nilikha ng Allah ang sangkatauhan at jinn para sa isang dahilan; bakit? At ano 
ang patotoo sa Qur’an? 

































Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 


• Paniniwala sa mga Angel 


A. Ang Paniniwala sa mga Anghel ay nangangahulugan ng paniniwala na: 



Ang mga Anghel ay kayrami sa bilang at kaydakila sa kanilang 

pagkalalang. 


B. Kabilang sa mga tanyag na anghel at kanilang mga tungkulin: 






















Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 


• Paniniwala sa mga Akiat ng Allah (SWT) 


A. Ang Paniniwala sa mga Akiat ng Allah (SWT) ay nangangahulugang maniwala : 



• 

2 

\ 

• 

3 

• 


B. Banggitin ang Akiat at ang Propeta pin^-pahay^an nito: 



C. Isulat IE] o IZf : 

1. Ang Qur'an ay ang huling rebelasyon ng Allah (SWT).. 

2. Ang Qur'an ay nagpa-walang bias sa lahat ng naunang mga akiat, 

3. Makabubuting hind! sundin ang Qur'an. 


□ 

□ 

□ 











































Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 


• Paniniwala sa mga Sugo 


A. Banggitin ang limang (5) Sugo na binigyan ng Allah ng kagandahang-loob: 



B. Sa anong p^lalarawan binigyan ng Allah (SWT) ng pam^at (titulo) ang mga 
Sugo? 


C. Ang Paniniwala sa mga Sugo ay nangangahulugan ng: 



D. Isulat ang IE] o IZf : 

1. Si Muhammad (SAW) ang Huling Sugo ng Allah (SWT). 

2. Bawat Propeta ay nag-aanyaya sa isang relihiyon na iba sa ibang Propeta. 

3. Ang isang Muslim ay dapat maniwala sa lahat ng mga Propeta na hind! tumatanggi 

kaninuman sa kanila. 

4. Makakabuting hind! paniwalaan ang Han sa mga Propeta. 


□ □ □□ 




















Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 


• Paniniwala sa Kabilang-Buhay 


A. Ano ang kahulugan ng Kabilang-Buhay: 


B. Isulat ang IE] o 0 : 

1. Ang mga hindi mananampalataya ay pupunta sa impyernong apoy pansamantala 

at pagkatapos ay papasok sa paraiso. 

2. Ang mga Muslim ay papasok ng paraiso. 

3. Makabubuting maging isang Muslim at di-maniwala sa Kabilang-Buhay. 


□ 

□ 

□ 


C. Ano ang suliranin (isyu) na labis na pinagalinlangan (kinukwestyon) ng mga 
pagano ng Makkah? 


D. Ano ang inihanda ng Allah (SWT) para sa mga Muslim sa paraiso? 


E. Bakit dapat tayong maniwala sa Kabilang-Buhay? 


F. Ano batas sa isang taong hindi naniniwala sa Kabilang-Buhay? 



















Ang Haligi ng Iman (Paniniwala) 


• Paniniwala sa Takdang 
Kahihinatnan/Tadhana - Qadar 


A. Ano-ano ang apat na antas ng Qadar? 



D. Sinasabi ng ilan na “Dahil sa ang bawat b^ay ay nasa pinangalanang akiat wala 
tayong kalayaan”. Sa kaiklian, paano mo ito pabubulaanan? 




















































• Ang 2 
patotoo Ash- 
Shahadatan 


•Pagtatag ng 
Dasal As- 
Salah 


• Pagbabayad 
ng 

Obligadong 
Kawanggawa 
- Az-Zakah 


•Ayuno sa 
Ramadan -As- 
Saum 


•Peregrinasyon - 
Al-Hajj 
















Ang Haligi ng Islam 



Mga Patotoo sa mga Haligi ng Islam: 



Sa kapangyarihan ni Ibn Omar, anak ni Ibn Omar Ibn- 
Khattab(RAA), na nagsabi 
"Narinig kong sinabi ng Sugo ng Allah (SWT): 

"Ang Islam ay itinatag sa lima(mga haligi): 

Pagpapatotoo na waiang diyos na marapat sambahin 
maiiban sa Aiiah at si Muhammad ay ang Sugo ng 
Aiiah,pagsasagawa ng mga pagdarasai,pagbabayad ng 

Zakat, pagsasagawa ng pagiaiakbay sa Tahanan at pag-aayuno sa Ramadan." (Al-Bukhariand 
Muslim) 



Ang mga Haligi ng Iman ay binubuo ng mga panloob na Gawain (mga aksyon at 
pahayag ng puso ); Sama«talang ang mga haligi ng Islam ay binubuo ng mga 
panlabas na mga gawain (mga aksyon ng paa't kamay at mga pahayag ng dila^) 


8^: 







Ang isang Muslim ay dapat tanggapin at 
paniwalaart kapwa ang mga haligi ng Iman at 
ang mga haligi ng Islam. Kapag siya ay 
tumanggi, siya ay itinuturing na hindi Muslim. 


I 


Ik' t 


I 


Uii., 




) 


w, 








4 .' 


M; 

{ Ang Pagsasaganap kapwa ng mga haligi (iman at Islam) ang pinakamataas 
. na antas ng Deen (Relihiyon) na tinatawag na Ihsan^ 



^ gaya ng pag-ibig, takot, pag-asa, pagsisisi, tiwala (Tawakkul), pagkamatapat at matungkulin (Toqwa) 
^ Kagaya sa pagidarasal, pagkakawanggawa, pag-aayuno, hajj at kabutihan sa mga magulang at iba pa, 
pagbabasa ng Qur'an, paggugunita kay Allah at iba pa. 

^ Ihsan -ang binigyang kahulugan ng Propeta (SAW) sa tanyag na hatid ni Jibreel (AS): Ang 
pagsamba sa Allah na waring nakikita mo Siya, sapagkat kung hindi mo Siya nakikita tantuhin mo kung 

gayon na ikaw ay nakikita Niya." Ang Deen ay may tatlong Antas; ang una ay Islam, sumunod ay Im3n, 
at ang pinakamataas ay Ihsan. 























Ang Haligi ng lslam “* 




Ang dalawang Patotoo - Ash-Shahadatan 




Pagpapatotoo na “La ilaba illal-lah": walang Diyos na 
marapat sambahin maliban sa Allah (SWT) lamang". 


Lahat ng mga gawaing pagsamba ay itutuon nang taimtim 
sa Allah, ang kataas-taasan,bukod tangi na walang halong 
pagtatambal sa Kanya,at pabulaanan at tanggihan ang lahat ng 
mga huwad na diyos na sinasamba bukod sa Allah (SWT). 

Sinabi ng Allah, ang kataas-taasan: "At tunay, ipinadala namin sa 
bawat bayan ang isang Sugo(nagpapahayag) na sambahin ang 
Allah lamang,at iwasan ang Taghut (huwad na diyus-diyusan)) 
(The Noble Qur'an 16:36) 

Sinabi ng Allah,ang kataas-taasan: (At hind! ko (Allah) nilikha ang 
Jinn at ang tao malinban sa samabahin ni Allah(lamang)) (The 
Noble Qur'an 51:56) 

Sinabi ni Abu Hurairah (RAA) na sinabi ng 
Propeta(SAW):"sinumang makatangpo ninyo sa likod ng pader 
na ito na nagpapatotoong (La ilaha illal-lah) na taimtim sa 
kanyang puso,bigyan ninyo siya ng mabuting balita ng paraiso" 

(Muslim) 


dill b(l dJI ^ 






Pagsamba (Ibadah) 

Ang Ibadah ay sumasaklaw na 
taguri sa bawat bagay na mahal ng 
Allah(SWT)at kinagigiliwan, maging 
iyon ay isang pahayag o 
aksyon,panloob o panlabas. Tulad 
ng 

pagdarasal,kawanggawa,peregrima 
yon (Hajj),pagsunod sa mga 
magulang,kabutihang 
asal,pagbabasa ng Qur'an,pag-ala- 
ala sa Allah at pag-asa,takot,tiwala 
sa Allah(SWT) 

Ang isang tao ay dapat manatiling 
tapat sa Allah(SWT) sa lahat ng uri 
ng Ibadah. 


Maging maingat sa mga sumusunod na pagpapawaing-bisa sa "La ilaha illal-lah" 

1. Pagtawag sa iba bukod sa Allah (SWT) (hal.,pagsamo sa mga Propeta,mga 
Anghel,mga pumanaw na matutuwid na tao o mga demonyo). 

2. Pagpapatungkol ng mga gawaing pagsamba tulad ng pagdarasal,pag-aayuno, Hajj 
at iba pang mga gawain sa iba maliban sa Allah (SWT). 

3. Pagkatay sa mga hayop bilang pagsamba o panunumpa (nadhr) maliban sa Allah 
(SWT). 

4. Tuwirangtiwala, pagkatakot, pag-asa o pagmamahal sa huwad na diyos. 

5. Pagsasagawa o pag-aaral ng mahika (magic). 

6. Pagkutya sa Relihiyon o sa Propeta (SAW). 

7. Pagsasabi na ang ibang relihiyon ay higit na mabuti kaysa Islam o pag-aalinlangan sa 
pangingibabaw ng Islam. 

Ang kautusan sa mga di-mananampalataya at sa mga nagsasagawa ng pagpapawalang- 
bisa sa Islam 

1. Hindi sila makakapasok sa paraiso. 

2. Sila ay susumpain nang walang-hanggan sa impiyerno ng apoy. 

Subalit yaong mga nagsisi nang taimtim sa Allah (SWT), kahit nakagawa sila ng isang 
nakawawalang-bisa sa Islam, tatanggapin ng Allah (SWT) ang kanilang pagsisisi. 



















A. 




Ang Haligi ng Islam 



Pagpapatotoo na si Muhammad(SAW) ay Rasu-Iul-lah (Ang Sugo ng Allah)f Ang 

pagsunod sa kanyang mga utos,paniniwala sa bawat bagay na kanyang sinabi,pag- 
iwas sa lahat ng kanyang ipinagbabawal at pagsamba sa Allah(SWT) sa pamamagitan 
ng ginawang batas ng Allah (SWT). 


Sinabi ng Allah, Kataas-taasan: (Ang anumang ibinibigay ng Sugo 
(Muhammad) sa inyo,tanggapin ninyo ito, at ang anumang 
ipinagbabawal niya sa inyo, iwasan (ninyo ito), magkaroon ng takot 
sa Allah. Tunay nga,ang Allah ay matinding magparusa) (The Noble 
Qur'an 59:7) 

Sinabi ng Aiiah,kataas-taasan; (Ang sinumang sumunod sa Sugo, ay 
katunayang tumalima sa Allah, ngunit ang sinumang tumalikod, kung 
gayun hindi na namin ipinadala (0 Muhammad) bilang taga-pagbantay sa kanila. 
(80)) (The Noble Qur'an 3:80) 

Ang Daan Tungo sa Paraiso 

Hinirang ng Allah(SWT) ang Sugong si Muhammad(SAW) bilang isang huwaran upang ating 
sundin. Ang daan patungo sa kaligtasan sa buhay na ito at sa Kabilang-buhay ay pagtalima sa 
kanyang Sunnah(pamamaraan). 

Isinalaysy Abu Hurairah ng Propeta(SAW): (Ang lahat ng aking Ummah (bayan) ay papasok 
sa paraiso maliban sa mga nagsisistanggi. Ang kasamahan (RAA) ay nagsabi: at sino ang 
magsitanggi o Sugo ng Aiiah? Sinabi niya (SAW):"Sinumang tumatalima sa akin ay papasok 
sa paraiso;at sinumang sumusuway sa akin ay tumanggi.") (Al-Bukhari) 


Mga Kondisyon sa Pagtanggap sa mga gawaing Pagsamba 

Ang ating gawaing pagsamba -Ibadah- para sa Aiiah(SAW) aay dapat magtangiay ng 
daiawang kondisyon,kung hindi ay hindi ito matatanggap: 

1. Ito ay dapat taimtim para sa Allah (SWT) nang walang pagtatambal. 

2. Dapat itong isagawa alinsunod sa Sunnah (pamamaraany) ni Propeta Muhammad 
(SAW). 

Si Al-Fudhail ibn lyadh - Kaawaan nawa siya ng Allah (SWT) - ay tinannung hinggil sa 
talatang "Siya na lumikha ng kamatayan at buhay upang subukin kayo(hinggil sa) kung sino 
sa inyo ang pinakamabuti." (Noble Qur'an 67:2). Sinabi niya: "ang bukal at higit na tama." At 
sinabi nila 0 aba Ali (ama ni AN): "Ano ang bula at higit na tama?" At sinabi niya: "kung ang 
gawa ay bukal at hindi tama, hindi ito katanggap-tanggap, ngunit kung ito ay tama at hindi 
bukal, hindi din ito katanggap-tangap, hanggang ito ay maging bukal at tama; at kung ang 
gawain ay may sensiridad para sa kapakanan ng Allah SWT, at ang katumpaakan ay ayon sa 
Sunnah ni Propeta Muhammad (SAW). 
















Ang Haligi ng Islam 



Obligdo ang As-Salah 


Sinabi ng Allah, ang kataas-taasan; (tunay, As-Salah 
(ang pagdarasal)ay isang tagubilin kasama ng tamang 
eras .) (The Noble Qur'an 4:103) 

Narinig ni Jabir (RAA) na sinabi ng Propeta (SAW): 

(tunay nga na sa pagitan ng tao at politeismo at di-mananampalataya ay ang pag-iwan sa 



pagdarasal.) (Muslim). 


Ang mga Kondisyon ng As-Salah: 



Ang siyam na kundisyon ng Salah: 



9. Hangarin 
(nasa puso) 


2. Katinuan 


7. Gagampanan sa 
mga tiyak na oras 


4.Paghuhugas 
(Ablusyon) 


8. Pagharap sa Qjblah 
(Direksyon ng Ka'aba 


1. Islam 


3. Edad ng pag- 
unawa (Mga 7 taon) 


^ 6.PataklpsaAvyra^J 5.Kallnisanng 
Mga bahagi ng katawa, mga damit at 

katawan 










































Ang Haligi ng lslam ~^* 





Ang Muslim ay dapat Magsagawa ng 5 bases na pagdarasal araw-araw 


Ang 5 
Obligadong 
As-Salah 


Bakit tayo dapat 
magdasal? 


Fajr (Pagdarasal sa 
Madaling-araw) 2 na 
Raka'a(Yunit) 

Dhuhr 

(Pagdarasal sa 
Tanghali)4 na 
Raka'a 

Asr (Pagdarasal 
sa Hapon)4 na 
Raka'a 


• Upang tuparin ang mga utos 
ng Allah (SWT). 

• Upang maipakita ang 

pagmamahal, pagsuko at 
pangangailangan sa 

nagmamay-ari sa ating 
buhay. 

• Upang ipakita ang 
pasasalamat sa Maylikha sa 
atin sa kagandahang loob na 
ipinagkakaloob Niya sa atin. 

• Upang bigyang-lugod ang 
Allah(SWT),ang may-ari ng 
paraiso at impyernong- 
apoy. 


4 Raka'a 


Isinalaysay ni Abdullah ibn Amr ibn Al-Aas (RAA) na sinabi ng 

Propeta (SAW): (Utusan ninyo ang inyong mga anak na magdasal 
Kapag sila ay nasa pitong taong gulang na,at paluin nyo sila para 
doon(pagdarasal) kapag sila ay sampung taong gulang; 
at ayusin ang kanilang higaan(upang matulog) nang hiwalay.) 

(Ahmad, Abu Dawood & At-Tirmidhi - declared sound by Al-Albani) 

Sinabi ni Abu Hurairah(RAA): nadinig kong sinabi ng sugo ng Allah 

(SAW):(kung merong Hog sa harap ng isang pintuan at duon naliligo 
Ng limang beses sa isang araw, may matitira pa bang dumi sa kanya?" 
At sila ay sumagot, "Walang doming matitira sa kanya."Sinabi niya 
(SAW),"Yan ang limang(obligadong) Salah (panalangin). 

Pinapawi ng Allah ang lahat ng kasalanan bilang bunga ng 
Pagsasagawa ng mga iyon.) (Al-Bukhanand Muslim) 


Sinabi ng Allah (SWT) na ang 
mga matutuwid sa paraiso ay 
magtatanung tungkol sa mga 
kriminal(di- 

mananampalataya): (Ano ang 
naging dahilan ng pagpasok 
mo sa impyernong-apoy?" (42) 
At sinabi nila:"Kami ay hindi 
nag-aalay ng Salah 
(panalangin)) 


(Pagdarasal 
pagkalubog ng 
Araw)3 Raka'a 

Isha'a (Pagdarasal) 















Ang Haligi ng Islam' 






Obligadong Pagbabayad ng Kawanggawa-Az-Zakah 



Ang Zakat ay obligado so mga Muslim 


Sinabi ng Allah, Kataas-taasan; (At isagawa ang As-Salat, 
at ibigay ang Zakat (Obligadong Kawanggawa)) (The Noble 
Qur'an 2:43) 

Ang hadith ni Ibn Abbas (RAA) na sinabi ng Propeta (SAW) 
kay Mu'aadh nang siya ay ipinadala sa Yemen: (Ipadala 
mo sa kanila na ipinag-utos ng Allah sa kanila ang 
kawanggawa na kukunin mula sa mga may kaya at 
ibibigay sa mga maralita sa kanila.) (Al-BukharT& Muslim) 

Pagpapahalaga sa Zakat (pagtuos) 

Kapag ang isang mayamang lalaki ay nagsabi sa iyo:"Bibigyan kita ng 40,000 Riyals, subalit dapat 
mong ibigay ang 1,000 para sa kawanggawa". Tatanggapin mo ba ang alok? Sa Allah nauukol ang 
pinakamataas na katangian: ang Allah, ang siyang nagkaloob, ay 
naglagay ng mga kautusan upang ipakita ang pagpapahalaga sa 
Kanyang kaloob; at ang nagbibigay ng Zakat ay kabilang diyan. 


Mga Kondisyon ng Zakah 


EEllSSlMfeniPB 



Ang isang tao ay dapat magbigay ng Zakat kapag nagtataglay 
siya ng mga sumusunod na kondisyon: 

1. Islam 


Ang tao ay kailangang maging Muslim upang ang Zakat 
ay tanggapin. 

2. Kalayaan 

Ang tao ay hindi dapat alipin. Ang mga alipin ay ligtas sa 
pagbabayad ng Zakat. 

3. Pagmamay-ari 

Ang tao ay dapat maging may-ari ng kayamanang 
ipagbabayad niya ng Zakat. 

4. Nisab 

Ang kayamanan ay dapat umabot sa tiyak na halaga o 
dami(ito ay tinatawag na Nisab). Kung ang isang tao ay 
nagmamay-ari ng SSgramo o higit pa ng ginto sa isang buong taong HijYah(Kalendaryong 
lslamiko),dapat siyang magbayad ng 2.5 bahagdan ng lahat ng ginto o ng katumbas nito sa 
salapi. 

5. Alhawl (isang taon -12 buwang Hijrah) 

Ang Mayaman, na umabot sa Nisab ay dapat maging pag-aari sa loob ng isang buong taong 
Hijrah (12 buwang Islamiko). Subalit kapag yaman ay ginugol bago mabuo ang taon at naging 
kulang sa Nisab walang Zakat dito kung gayon. -Ang kondisyong itp ay hindi sumasaklaw sa 
mga pananim, mina at natuklasanag kayamanang antigo. 



Zakah?! 


1* Nagpapakita ng pagtalima sa mg 
autos ng Allah (swt) 

2. Dinadalisay ang sarili sa kasakiman 
at karamutan. 

3. Tumutulong sa maralita at 
nangangailangan. 

4. Ginagawang pamilya ang isang 
pamayanang Muslim na ang 
mayaman ay may damdamin sa 
maralita. 

5. Ibinaba ang paalitan ng maralita 
laban sa maykaya. 

6. Dinaragdagan ang yaman sa 
pamamagitan ng biyaya ng Allah 
(swt) para sa mga nagbibigay. 

7. Isang dahilan upang pahintulang 
bumaba ang mga kagandahang- 
loob ng Allah (swt) sa mga tao. 




































1 . 


Ginto,Pilak at Salapi 

Sa sandaling ang pag-aari ng ginto,pilak at salapi ay nakamit 
ang nisab, dapat magbigay ng 2.5% para sa Zakat matapos 
makamit ang isang taong Hijrah(hawl). Ang nisab ng 
alinman sa ginto(85 gramo) o pilak (595 gramo)(alinman ay 
may pakinabang sa maralita). 



2. Paghahayupan (Kamelyo,baka,attupa lamang) 

Kung ang isang tao ay nagmamay-ari ng higit na bilang ng alinmang 
alagang hayop na nabanggit sa itaas,sagayon siya ay marapat na 
magbigay bilang Zo/cdf; ang nakatakdang nisab para sa isang buong 
taon ng Hijrah,ang mga hayop ay inalagaan ng walang 
gastos.(Hal.Ang nisab para sa tupa: kung ikaw ay nagmamay-ari ng 40-120 tupa, 
ipamigay mo ang isa; para sa 121-200 tupa, magbigay ng 2; para sa 201-300, 
magbigay ng 3.Kung nangmamay-ari ka ng higit pa, para sa 100 tupa magbigay ng isa 
bilang Zakah. Ang nisab ng kamelyo at baka ay iba.) 

3. Ang mga paninida ay nakatanghal para sa pagbebenta 

Dapat tuusin ng tao, pagkaraan ng 12 buwang Hijrah, kung 
ilang bagay ang mayroon siya sa kanyang tindahan,ay dapat 
siyang magbigay ng Zakat na 2.5% ng kabuuang presyong 
paninda. 

4. Mga tuyong produktong pananim (trigo, sabada, datiles, 
pasas, atbp.) 

Ito ay naaangkop sa mga tuyong ani lamang na maaaring imbakin 
sa mahabang panahon. Sa sandaling ito ay anihin at dami 5 wasq^ 
0 higit pa,kung gayun,10% niyon ay dapat ibigay bilang Zakat. Ito 
ay kapag ang ani ay tinubigan ng ulan, subalit kung sakaling isang 
balon 0 pagbili ng tubig, ang halaga ng Zakat ay magiging 5% ng dami ng ani. 





5. Mga Mineral ng Mundo at Kayamanang Antigo (nabaon bago Islam) 

Kung ang Simula ay makatuklas ng isang kayamanan, na Ibinaon bago ang Islam, 
dapat niyang ibigay ang 1/5% niyon bilang Zakat sa sandaling matuklasan niya 
Para sa mga Mineral na mina gaya ng ginto, tanso, oksido de sik, 
langis, atbp. Dapat ibigay ang 2.5% niyon kapag umabot ito sa Nisab. 



ang bawat wasq ay katumbas ng 60 sa', bawat sa'ay katumbas ng apat na mod(puno ang kamay) 
kung gayon, ang 5 wasq ay katumbas ng 300 sa' 1,200 mod (puno ang mga kamay) 





















Ang Haligi ng Islam 



Ang Ramadan ay ang ika-9 na buwan sa 
kalendaryong Hijrah. Sinabi ng Allah,ang Kataas- 
taasa : (Kaya't sinuman sa Inyo ang makamalas (sa 
gasaklay na buwan sa unang gabi ng buwan)(ng 
Ramadan), dapat magsagawa ng Saum (mga ayuno) 
sa buwang iyan.) (The Noble Qur'an 2:185) 


Pag-aayuno sa Ramadan - As-Saum 


\ 

Ang Pag-aayuno ay 
Obligado 





* 4 = 


\ 


Ano ang Pag-aayuno? 



Ang umiwas,bilang isang gawaing pag-samba para sa Allah 
(SWT),sa pagkain, mga inumin, at lahat ng mga nakawawalang- 
bisa ng ayuno mula sa madaling-araw hanggang sa paglubog ng 
araw. 



Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay obligado sa isang tao kung siya ay: 


6. Malaya sa mga' 

Ang baljae ay nararapat na malinis Hadlang 
mute sa pagdurugong Regia at 
bagong Panganak 



1. Muslim 




5. May Kakayahan 

walang sakit o kaya 


matandang matanda na 





2. Matino 




4. Residente 

hindi manlalakbay 



3. Maay sapat 
na gulang. 

umabot sa Edad ng Pagbibinata 







































Ang Haligi ng lslam “* 



• Upang ipakita ang pagtalima sa mga utos ng Allah(SWT). 


• Upang makamtan ang Taqwah (katapatan sa Allah(SWT), na nagbubunsod sa atin na 
sundin ang Allah(SWT)at pumipigil sa atin para Siya ay suwayin.)Sinabi ng Allah; (0 
kayong mananampalataya, iniutos sa inyo ang pag-aayuno kung paanung iniutos sa 
nanguna sa inyo upang kayo ay maging matuwid). 

• Upang madama ang kagandahang loob ng Allah(SWT) sa atin. Lalo na kapag umiiwas 
tayo sa naaayon sa batas,ikinagagalak natin ang pagkakaroon niyon at nadarama ang 
kalungkutan ng pagkawala niyon. 

• Upang disiplinahin ang ating sarili sa paglaban sa pagnanasa, kahalayan at kay Satanas. 

• Upang madama ang mga maralita at nangangailangan at pasalamatan ang mga 
kagandahang-loob ng Allah(SWT) sa atin. 

• Karagdagan, maraming mga napatunayang pangkalusugang pakinabang sa pag-aayuno. 



Isinalaysay ni Abu Hurairah (RAA): Sinabi ng Propeta:"Siya, na nag-aayuno sa buwan ng 
Ramadan na may pananampalataya habang hinahangad ang gantimpala niyon mula sa Allah, 
ay magkakaroon ng kapatawaran ng kanyang mga kasalanan." (Al-Bukhanand Muslim). 


; Abu Hurairah reported: The Messenger of Allah 0 said: 

• Iniulat ni Abu Huraira na sinabi ng Sugo ng Allah(SWT) na si Muhammad(SAW):"Ang bawat 
; mabuting gawa ng anak ni Adam ay pag-iibayuhin nang maraming ulit. Ang isang mabuting 
; gawa ay pag-iibayuhin nang sindami ng 700 beses. Sinasabi ng Allah(SWT):"Maliban sa 
! pag-aayuno, na para sa akin at Ako ay magbibigay ng gantimpala para roon. Inaalis niya 

• ang kanyang hangarin at ang kanyang pagkain alang-alang sa Akin." Ang taong nag-aayuno 
; ay may dalawang kagalakan, isa kapang winawakasan niya ang kanyang ayuno at isapa 
; kapag kakatagpuin niya ang kanyang Rabb(Panginoon). Ang samyo na nanggagaling sa 
! bibig ng isang taong nag-aayuno ay higit na mabuti sa harap ng Allah kaysa 
! halimuyak(bango)ng Misk(mataas na uri ng pabango)." (Muslim) 

• Isinalaysay ni Abu Hurairah (RAA): Sinabi ng Sugo ng Allah Muhammad (SAW): "Sa unang 
I gabi ng buwan ng Ramadan ang mga satanas ay nakayapos, ang mga Jinn ay napipigilan ang 
I mga pintuan ng mga apoy ay nakapinid nang gayon na walang pintuang kabilang doon ay 

I hindi mabubuksan. Ang mga pintuan ng Paraiso ay nakabukas nang gayon na walang 

• pintuang kabilang doon ay mapipinid, at ang isang tagatawag ay mag aanyaya." O 
j mapaghanap ng kabutihan: Lumapit kayo At "0 mapaghanap ng kasamaan; Tigil! Sapagkat 

I may mga yaong inililigtas ang Allah mula sa Apoy." At iyan ay sa bawat gabi." (Al-Tirmidhi, 
I ipinahayag na mapaniniwalaan ni Al-albani) 






















Ang Haligi ng Islam 




Peregrinasyon- Al-Hajj 


Sinabi ng Allah, ang Kataas-taasan: (At ang Hajj sa 
Tahanan (Ka-bah) ay isang tungkulin na pananagutan ng 
sangkatauhan sa Allah,yaong makakayanan ang mga 
gugulin(para sa sasakyan ng isang tao,pagkain at 
paninirahan);at sinumang di-mananampalataya,ang Allah 
kung gayon ay maninindigang di-nangangailangan ng 
kaninuman sa 'Alamin (sangkatauhan at Jinn at lahat ng mga daigdig)) (The Noble Qur'an 3:97) : 


Ang Hajj sa tahanan ng Allah (ang Ka'bah) sa Makkah ay 
obligado sa mga Muslim na isagawa minsan sa 
habambuhay kung ang isang tao ay may kakayahan. 


Ang Hajj ay Obligado 



1. Muslim 


4. Malaya Hindi Alipin 


\ Pisikal at pinansiyal : 

'■ (kabilangsa kakayanani 
^ ng isang babae ang 
pagkakaroon ng Mahrom^) 


^ 5. May 

\W-. Kakayahan 


Sino ang dapat Magsagawa Hajj’? 


Ang mga kondisyon ng Hajj: - Ang Hajj ay nagiging obligado sa isang tao kapag siya ay 


Ang mga Kabutihan ng Hajj 

Iniulat ni Abu Hurairah (RAA) na sinabi ng Propeta Muhammad (SAW): "Sinuman ang 
magsagawa ng Hajj sa Tahanang ito (ang Ka'bah) at hindi nakipagtalik at sa nagbubunsod 
doon at hindi nagkasala siya ay babalik gaya ng araw na isinilang siya ng kanyang ina." (Al- 
BukharT and Muslim) 


Isang kasalanan ang matugunan ang 
mga kondisyon at di-agad isagawa 
an&Hajj^ 


!2. Matino 




3. Nasa^^ 
Tamang 


Edad ng pagbibinata 



Ang (mahram ng nagsasagawa o sinumang di -maaaring mapangasawa ng mga babae gaya ng ama, lolo, anak, 
apo, kapatid, pamangkin, Amain, ama-amahan, anak-anakan, kapatid sa ama o ina., atbp.) 




























MGA PAGSASANAY 

lAinW kWn5w5wMWl 







Ang Haligi ng lslam “* 








B. Isaulo at isulat ang katibayan para sa mga haligi ng Islam. 


C. Isulat IE] o IZf : 


1. Ang mga Muslim ay dapat maniwala sa lahat ng mga haligi ng Islam. 

2. Kung ang isang Muslim ay hindi naniniwala sa alinmang mga haligi ng 

Islam, siya ay itinuturing na isang di-mananampalataya. 

3. Ang haligi ng ng Tman (paniniwala) ay tungkol sa mga gawain ng mga paa’t 

kamay. 

4. Ang mga haligi ng Islam ay tungkol sa gawain ng puso. 


□ 

□ 

□ 

□ 



























Ang Haligi ng lslam “* 



• Dalawang Patotoo(Pag$ak$i) -Ash- 
Shahadatan 


A. Ano ang sa dalawang patotoo sa Arabik? 


B. Banggitin ang unang patotoo sa Arabik at Filipino. 


C. Banggitin ang ikalawang patotoo sa Arabik at Filipino. 


D. Ano ang dalawang kondisyon ng Allah(SWT) sa pagtanggap sa alinmang 
gawaing pf^samba - ll^dahP 


E. Isulat ang 1^ o IZf : 


1. Ang isang Muslim ay dapat sumamba sa Allah (SWT) nang bukod-tangi 

nang walang anumang pagtatambal sa Kanya. 

2. Mainam para sa isang Muslim ang di-pt^sunod sa lahat ng bi^ay na utos 

ng Propeta Muhammad (SAW). 

3. Ang isang Muslim ay dapat umiwas sa ipinf^babawal ni Propeta 

Muhammad(SAW). 


4. Ang landas tungo sa kaligtasan sa buhay na ito at sa kabilang-buhay 
ay ang pf^sunod sa Sunnah ni Propeta Muhammad(SAW). 























A. Ang As-Salat ay ang pangalawang pinakamahals^ang haligi ng Islam; 
banggitin ang isang patotoo mula sa Qur’an at isa pa mula sa Sunnah na ito 
ay obligado. 


B. Ano ang Siyam na kondisyon ng As-Salah? 





C. Isulat ang lEl o 0 : 

1. Ang isang Muslim ay dapat ms^dasal ng 5 beses na pf^darasal araw-araw. 

2. Mainam kung ang isang Muslim ay lumiban ng isa o dalawang panalangin.. 

3. Ang isang Muslim ay dapat dasalin ang lahat ng 5 araw-araw na dasal 

nang minsan sa ps^wawakas ng araw. 

4. Ang Allah (SWT) ay gumawa ng takdang oras para sa bawat ps^darasal na 

nararapat na panatilihin ng bawat Muslim. 

5. Ang sinumang magbalewala sa obligadong pagdarasal ay hindi Muslim. 




























A. Ano ang kautusan ng Zakah? 


B. Sino ang dapat magbigay ng Zakah (Hal., ano ang mga kondisyon ng 
Zakah).» 



1 . 

2 . 

3 . 


D. Ano ang kahulugan ng Nisab.^ 


E. Ano ang kahulugan ng Hawl.^ 

F. Italaga ang mga bi^ay ng Zakat. 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 









































A. Ano ang kautusan ng pag-aayuno sa Ramadan? 


B. Ang isang Muslim ay dapat ms^-ayuno mula sa anung oras hanggang 
anung oras? 


C. Ano ang mga kondisyon ng pag-aayuno? 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 


D. Isulat ang IE] o IZf : 

1. Ang isang Muslim na tumutugon sa mga kondisyon ay dapat mag-ayuno sa 

buwan ng Ramadan. 

2. Ang sinumang tumanggi sa pag-aayuno sa Ramadan ay di- 

mananampalataya. 

3. Isang obligasyon para sa mga batang wala pa sa edad ng 

ps^bibinata/pagdadals^a na mag-ayuno sa Ramadan. 

4. Obligado sa isang Muslim na ms^-ayuno kahit siya ay ns^lalakbay. 

5. Ang Ramadan ay ikasiyam na buwan sa Kalendaryong Hijrah. 



□ □□ 





















Ang Haligi ng lslam “* 



A. Ang Hajj ba ay obligado? At ilang beses kailangan isf^awa ng isang Muslim 
ang Hajj? 


B. Isalaysay ang mga kondisyon ng Hajj: 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

C. Isulat ang lEl o 0 : 

1 .Ang Hajj ang ika-5 haligi ng Islam. 

2. Isang pangangailangan sa isang tao na mt^sagawa ng Hajj kahit na siya 

ay isang alipin.. 

3. Isang obligasyon sa mga batang wala pa sa edad ng pagbibinata 

/pagdadalaga na magsagawa ng Hajj. 

4. mainam kung ang isang Muslim ay tumutugon sa 5 kondisyon at Hindi 

nagsasagawa ng Hajj. 

5. Ang Hajj ay Hindi obligado para sa mga maralitang Muslim. 

6. Ang Hajj ay obligado kahit ang isang tao ay walang kakayahang 

pampisikal. 

























Suriin ang Talaan (Checklist) ng Aqeedah na para sa Baguhan^: 

Iniulat ni Ibn Umar (RAA): 

Sinabi ng Propeta (SAW), ''Lahat kayo ay mga tagapangalaga at may pananagutan sa inyong mga nasasakupan. Ang 
namumuno ay isang tagapangalaga ng kanyang mga nasasakupan, ang lalaki ay isang tagapangalaga ng kanyang 
pamillya, angg babae ay isang tagapangalaga at nananagot sa bahay ng kanyang asawa at kanyang mga supling; 
kaya't lahat kayo ay mga tagapangalaga at nananagot sa inyong mga nasasakupan/' (M-Bukharl and Muslim) 



Pangalan ng Kapamilya o Kaibigan 

Tiyaking sumusunod na mga bagay ay buong nauunawaan Lagyan lamang ng Markang 
/ ang harap ng bawat tanong kapag ganap nang nakamihasnan kapamilya o kaibigan: 














1. Ano ang mga Haligi ng Islam? 














2. Ano ang mga Haligi ngTman? 














3. Ang paniniwala sa Allah ay nangangahulugang Maniwala sa 4 na bagay, ano 
ang mga ito? 














4. Ano ang mga katibayan ng pag-iral ng Allah? 














5. Ang kahulugan ng Rububiah ng Allah 














6. Ang kahulugan ng Uloohiah ng Allah 














7. Ang kahulugan ng mga Pangalan at mga katangian (Asma wa Sifaat) ng 

Allah. 














8. Ano ang kahuluganng La ilaha illal-lah? 














9. Ano ang mga maling pakahulugan (depinisyon) ng La ilaha illal-lah'? 














10. Ano ang depinisyon ng Ibadah? 














11. Magbigay ng mga halimbawa para sa Hang mga lisyang (mall) gawaing 
pagsamba: Maaari bang iukol ng isang tao ang alinman sa mga gawaing 
pagsambang iyon para kaninuman bukod sa Allah? 














12. Ano ang mga kondisyon para sa pagtanggap ng Allah sa Ibadah? 














13. Ang kahulugan ng paniniwala sa mga Anghel. 














14. Ibigay ang pangalan ng Nan sa mga Anghel at ang kanilang mga tungkulin. 














15. Ang kahulugan ng paniniwala sa mga Akiat ng Allah. 














16. Banggitin ang Han sa mga Akiat na inihayag ng Allah at kaninong propeta 
inihayag ang mga ito ? 














17. Ano ang huling inihayag ng Akiat? At ang mga naunang akiat ba ay nailigtas 
sa pagsira? 














18. Ang kahulugan ng paniniwala sa mga Sugo ng Allah. 














19. Ibigay ang pangalan ng limang pangunahing (ulul azm) mga Sugo. 














20. Sino ang pinakahuli at selyo ng lahat ng mga Propeta? Mayroon bang 
sinumang Propetang hinihintay pagkatapos niya? Sa ano dapat tayong 
asahang sumunod sa kanya? 














21. Ano ang kahulugan ng paniniwalang sa kabilang- Buhay? 














22. Ano ang 4 na mga antas ng Qadar (Takdang-kahihinatnan)? 














23. Ano ang kahulugan ng unang antas ng Kaalaman ng Qadar? 














24. Ano ang kahulugan ng ikalawang antas ng kasulatan ng Qadar? 














25. What is meant by the third level of Qadar the Mashe'ah'? 














26. Ano ang kahulugan ng ikaapat na antas ng Paglikha ng Qadar? 















^ Sa mga pampamilyang pagkakatipon o paglalakbay, maaaring itanong ng pinuno ng pamilya ang mga 
katanungang ito bilang pagtuturo o pagbabalik-aral sa mga miyembro ng pamilya o mga kaibigan sa mga Ibadah 
(pagsamba) nila. Magbigay ng tanong at alamin kung sino ang makakasagot. Pagkatapos ay ipaulit sa iba pa ang 
tamang sagot. Kung ang lahat ay Hindi makasagot, ang pinuno ng pamilya ay mamagitan at magbigay ng tamang 
sagot at ipaulit sa lahat ang tamang sagot. 
















































o 















